Editoryal 


AYAN 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXVII Blg. 6 
Marso 21, 2006 
www. philippinerevolution.org 


Paigtingin ang armadong pakikibaka! 


ahigpit na hinihingi sa la- 
Mi ng mga Pulang kuman- 
der at mandirigma ng Ba- 


gong Hukbong Bayan (BHB) at mga 
kadre at kasapi ng Partido Komu- 
nista ng Pilipinas (PKP) na ubos- 
kayang paigtingin ang rebolusyo- 
naryong armadong pakikibaka. Ito 
ang nararapat gawin ng BHB bilang 
tugon sa malawak na panawagang 
puksain ang pasistang halimaw sa 
Malakanyang, pasiglahin ang hayag 
at rebolusyonaryong kilusang masa 
at isulong ang digmang bayan tu- 
ngo sa susunod na subyugto ng es- 
tratehikong depensiba. 

Alinsunod sa atas ng Komite 
Sentral, ipinananawagan ng Partido 
sa lahat ng Pulang kumander at 
mandirigma ng BHB na patatagin 
ang determinasyon na panghawa- 
kan ang malakas na bwelo ng mga 
taktikal na opensiba. 

Ituluy-tuloy ang serye ng mga 
taktikal na opensiba na sinimulan 
noong Setyembre 2005 na siyang 
pinakalaganap, pinakamasinsin at 
pinakasustinido mula noong 1992. 
Higitan pa natin ang dami at dalas 
ng mga nailunsad na taktikal na 
opensiba at ang bilang ng sanda- 
tang nasamsam. Ibayo pa nating 
itaas ang kasanayan ng mga Pulang 
mandirigma, lalong patatagin ang 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


Pasistang halimaw 


kanilang militansya at palakasin 
ang diwang palaban ng mamama- 
yan. 

Ang bwelong ito ng mga takti- 
kal na opensiba ng BHB ay malinaw 
na nagpapatunay na hinog ang 
mga kalagayang obhetibo at suhe- 
tibo para sa pagpapaigting ng pa- 
kikidigmang gerilya. Napakainam 
ng kasalukuyang kalagayan at na- 
kahihigit pa sa ilang aspeto kung 
ihahambing sa unang hati ng deka- 
dang 1980 nang makamit ang ma- 
laking pagsikad ng armadong paki- 
kibaka. 

Labis ang kabangisan ng pasis- 
tang halimaw sa Malakanyang. Su- 


Walang habas 
na pamamaslang 


PAHINA 3 


PAHINA 6 


guang mga pangil ni Gloria Arroyo, 
lubhang mahina at batbat ng sakit 
ang kanyang rehimen. Wala pang 
kapantay ang lalim ng sosyo-eko- 
nomikong krisis na kinatatampukan 
ng laganap na kagutuman, matin- 
ding kasalatan, kabang-yamang 
walang laman, giba-gibang indus- 
triya at agrikultura at mas mataas 
na antas ng disempleyo. 

Ang pangunahing mga arma- 
dong instrumento ni Arroyo ay ni- 
yayanig ng masidhing internal na 
alitan. Ang kontra-rebolusyonar- 
yong digmang Bantay Laya mula 
2001 ay bigo sa paggapi sa arma- 


Lumalawak ang ligalig 
sa China 
PAHINA 14 


dong pakikibaka. Sa harap ng pag- 
igting ng mga taktikal na opensiba 
ng BHB sa buong bansa, tumatam- 
bad ang mga kahinaan ng AFP-PNP: 
ang malawak na demoralisasyon sa 
hanay ng mga karaniwang upisyal 
at sundalo, ang labis na pagkaba- 
tak ng pwersa at rekurso nito at 
ang labis na pagkahiwalay nito sa 
mamamayan. 

Naninindak at nananalanta ang 
halimaw. Itinutuon nito ang kan- 
yang buong bangis sa di armadong 
mamamayan at mga pwersang lu- 
malaban kay Arroyo. Pero sa katu- 
nayan, ang bangis ng rehimeng Ar- 
royo ay nagmumula sa despera- 
syong kumapit sa poder sa harap 
ng malawak na kilusang nagpapala- 
yas dito. Si Arroyo ang siyang na- 
sisindak at takot na takot sa ba- 
yang nagkakaisa, nag-aalsa at lu- 
malaban. 

Dapat magdulot ng maririing 
bigwas laban sa papet at pasistang 
rehimeng US-Arroyo at sa buhong 
na kampanya nito ng terorismong 
estado. Dapat parusahan ang rehi- 
men at ang mga armadong galamay 
nito upang maipahayag ang mala- 
lim na galit ng sambayanan at ma- 
bigyang-diin na hindi papayag ang 
mamamayan na walang habas na 


lapastanganin ang kanilang mga 
karapatan. 

Sa paglakas ng armadong paki- 
kibaka, nahihikayat ang mamama- 
yan na palakasin din maging ang 
mga paglabang di armado at ang 
mga paglabang ligal at iligal. Ga- 
yundin, lumalaki ang puwang para 
sa pagpapalakas at pagpapalawak 
ng mga samahang masa at mga 
organo ng kapangyarihang pampu- 
litika at pagsusulong ng mga paki- 
kibakang masa sa mas mataas at 
mas masaklaw na antas. 

Kaugnay nito, mahigpit nating 
panghawakan ang mga tungkulin 
upang ibayo pang isulong ang re- 
bolusyonaryong armadong pakiki- 
baka. Alinsunod sa atas ng Komite 
Sentral, dapat bigyang-prayoridad 
ng BHB ang mga aksyong anihilati- 
bo na tiyak ang panalo at natitiyak 
ang pagsamsam ng dagdag na ar- 
mas at mga kagamitang pandigma. 
Kasabay nito, pinahahalagahan at 
binibigyan ng partikular na pansin 
ang mga aksyong may malaking 
bisa sa pulitika, kabilang ang pag- 
paparusa sa pinakamasasahol na 
pasistang kriminal, mandarambong 
at manghuhuthot, mga death 
squad, mga makinarya sa paniktik 
at mga espesyal na yunit ng AFP- 


2 BaYAN 
Taon XXXVII Blg. 6 Marso 21, 2006 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa wi- 
kang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hiligay- 
non, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.org 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


Nilalaman 


Editoryal 

Pasistang halimaw 

Si Ka Bel at ang Batasan 5 
Panunupil sa masmidya 

Walang habas ang pamamaslang 
Ika-38 anibersaryo 

ng Jabidah Massacre, ginunita 
Tuloy ang laban upang 
patalsikin ang rehimen 

Mga opensiba ng BHB 

Si Kasamang Cecilio Mariano 
Ang "matagalang digma" ng US 
Malawakang rali sa France 
Lumalawak ang ligalig sa China 


PNP na dumudukot, tumotortyur at 
namamaslang ng mga aktibista at 
karaniwang mamamayan, at ang 
pagbira sa mga pinakatapat na 
nagtatanggol at nagpapakasangka- 
pan sa paghaharing Arroyo. 

Gayundin, patuloy na palawa- 
kin at pasiglahin ang pagpopropa- 
ganda at pag-oorganisa sa loob ng 
AFP-PNP-CAFGU. Habang sinisikap 
nating makipag-alyansa sa mga po- 
sitibo at progresibong pwersa, in- 
dependyente rin tayong mag-orga- 
nisa ng mga lihim na grupo o lam- 
bat ng mga rebolusyonaryo at iba 
pang kontak sa hanay ng mga sun- 
dalo at pulis. Kailangang papurulin 
ang anti-komunista at "anti-tero- 
ristang" pananakot na ginagamit 
ng AFP-PNP upang linlangin ang 
mga tauhan nito at magamit sila sa 
pagtatanggol sa bulok na rehimen 
at naghaharing sistema. 

Dapat pagtuunan ng pansin ng 
mga namumunong komite ng Parti- 
do sa buong bansa ang mga usapin 
at gawaing militar. Dapat tiyaking 
mapaigting ang digmang bayan sa 
buong haba at lapad ng kapuluan. 
Dapat tiyaking makapag-aambag 
ang buong organisasyon ng BHB. 
Tungkulin ng mga namumunong 
komite ang pagbubuo ng mga pla- 
no at pagtitiyak ng pwersa at re- 
kurso. 

Magpakahusay sa paniniktik at 
pagkakahon sa mga target. Maging 
mapanlikha sa pagtukoy ng mga 
target, pagbabalak ng mga opera- 
syon at pagtukoy ng mga taktika 
upang matagumpay na mailunsad 
ang mga pananambang at pagsala- 
kay. Engganyuhin ang inisyatiba at 
pakilusin ang mga Pulang mandi- 
rigma sa batayang antas. Pakilusin 
din ang mga yunit milisya at ma- 
sang magsasaka sa iba't ibang 
tungkulin sa armadong pakikibaka. 

Patuloy na bakahin ang tenden- 
syang maging konserbatibo at pa- 
sibo sa harap ng pananalakay ng 


Sundan sa “Editoryal,” sa pahina 3 


ANG BAYAN Marso 21, 2006 


Pasistang halimaw 


atuloy ang mga pasistang 
Poeran ng rehimeng 
Arroyo. Peke at walang silbi 
ang pag-atras nito sa Presidential 
Proclamation 1017 dahil tuluy-tu- 
loy pa rin ang paglalatag nito ng 
todo-todong pasismo laban sa ma- 
mamayan. Katunayan, lalo pa 
ngang sumahol ang pasistang ba- 
ngis nito. Paulit-ulit din ang banta 
nito na muling ipapataw ang PP 
1017 oras na malagay muli sa ala- 
nganin ang paghahari ng rehimen. 
Bukod rito, kung anu-anong execu- 
tive order, dikreto at batas (tulad 
ng BP 880 ng diktadurang Marcos) 
ang muling binubuhay o binabaluk- 
tot ng rehimen para lamang maga- 
wa ang gusto nito. Kung may naka- 
hahadlang na mga batas ay isina- 
saisantabi o iniikutan lamang ang 
mga ito. 
Kasabay ng pasistang propa- 


“Editoryal,” mula sa pahina 2 


ganda ng Malakanyang at ng AFP, 
ng patuloy na panunuhol para ma- 
panatili at magparami ng mga 
kakampi sa Kongreso, mga lokal na 
pamahalaan, mga korte at sandata- 
hang lakas at ng paspasang pagtu- 
tulak ng Chacha (pagbabago ng 
konstitusyon), sa desperasyon nito 
ay humantong na rin ang rehimen 
sa pagsandig sa pasistang panunu- 
pil bilang pangunahing paraan para 
makapanatili sa poder. Ang despe- 
radong pagsandig nito sa pasista 
at mersenaryong militar at pulisya 
ay tahasang kinumpirma ng taga- 
pagsalita ng AFP na si Col. Tristan 
Kison nang sabihin niyang "ang 
pananaig o pagbagsak ng rehimen 
ay nakasalalay sa militar." Aniya, 
kaya umano nananatili pang "buo" 
ang bansa sa kabila ng lahat ay da- 
hil nananatili ang suporta ng mili- 
tar kay Arroyo. Kaagad namang pi- 


kaaway. Huwag magwalang-bahala. Huwag magpatumpik-tumpik sa 
pagsulong. Huwag matakot sa mga sakripisyo at hirap. Maging masi- 
gasig at mapangahas habang nananatili ang pagiging masusi at masi- 
nop sa pagbigo sa pananalakay ng kaaway at pagsusulong ng digmang 


bayan sa panibagong antas at saklaw. 


ANG BAYAN Marso 21, 2006 


ABI 


nalitan si Kison kinabukasan dahil 
sa kabi-kabilang batikos na tinamo 
ng rehimen bunga ng pag-amin ni- 
yang ito. 

Sa katunayan, ang panguna- 
hing sinasandigan ni Arroyo sa ma- 
buway na hawak nito sa sandata- 
hang lakas ay ang iilan niyang pi- 
nagkakatiwalaan pang mga namu- 
munong heneral at iba pang loya- 
listang upisyal. Patuloy na ligalig 
ang kalakhan ng sandatahang lakas 
at malawak ang pagkadisgusto sa 
hanay ng nakararaming nakababa- 
tang upisyal at mga tauhan ng 
militar at pulisya. Ang ipinakiki- 
tang bangis ng rehimen ay bangis 
ng nasusukol na halimaw. 

Ibayo pang tumindi ang despe- 
rasyon ni Arroyo bunsod ng lalong 
paglawak ng galit ng mamamayan 
at pagkakahiwalay niya matapos 
ideklara ang "state of national 
emergency" at ipataw ang mga ma- 
panupil na PP 1017 at mga General 
Order No. 5 at No. 6. Ayon sa pina- 
kahuling sarbey ng Pulse Asia ni- 
tong Marso, tatlo sa bawat limang 
tao ang walang tiwala kay Arroyo. 
Pinakamalawak ang kawalang-tiwa- 
la at galit ng mamamayan kay Arro- 
yo sa lahat ng mga naging presi- 
dente ng bansa. Mahigit 65% ang 
gustong matanggal na siya sa 
poder. Lalong ikinagalit ng mama- 
mayan ang mga nakita nilang 
pang-aabuso bunga ng mga pasis- 
tang dikreto at hakbangin ng rehi- 
men. 

Noon pa mang Enero, itinatag 
na nito ang Inter-agency Legal 
Action Group (IALAG) upang ma- 
mamahala sa lahat ng pagkakaso at 
paglilitis sa mga kaaway nito sa 
pulitika. Kinakatulong din ni Arro- 
yo ang pasistang institusyong Cen- 
ter for Strategic Studies upang 
ilunsad ang todo-todong anti-ko- 
munistang kampanya at ikundisyon 
ang isip ng mamamayan na tangga- 
pin ang kanyang pasistang pagha- 
hari. Pangunahing opereytor ni Ar- 
royo sa kampanyang ito ang pina- 


3 


kamasugid na kleriko-pasista sa 
bansa na si Fr. Romeo Intengan, na 
ngayo'y umiikot sa hanay ng sim- 
bahan at sa buong bansa upang 
ibenta ang mga pasistang pataka- 
ran ng rehimen. Katambal ni Inte- 
ngan sa kampanyang ito ang kapwa 
niya kleriko-pasista na si National 
Security Adviser Norberto Gonza- 
les. 

Naglabas din ang rehimen ng 
listahan ng mga "wanted" na ina- 
akusahan nitong mga "rebelde." 
Hindi mga kriminal na may hatol 
ang isinama sa naturang listahan 
kundi mga kalaban nito sa pulitika. 
Tahasan nitong binabalewala ang 
mga batayang karapatang sibil ng 
sinumang akusado at isinasaisanta- 
bi ang sistema ng hustisya. 

Isinama na rin nito sa listahan 
ng mga taong aarestuhin ang mga 
binigyan ng imunidad sa ilalim ng 
Joint Agreement on Safety and Im- 
munity Guarantees (JASIG) na pinir- 
mahan noong 1995 ng National De- 


mocratic Front at Gubyerno ng Re- 
publika ng Pilipinas. Sukdulang pag- 
tataksil at tahasang paglabag ito sa 
lahat ng nauna nang mga pinagka- 
sunduan ng dalawang panig. Sa hak- 
bang na ito ni Arroyo, tuluyan nang 
pinapatay ng rehimen ang usapang 
pangkapayapaan. Idineklara ng 
NDF na wala na talagang maaasa- 
han sa pakikipag-usapang pangka- 
payapaan sa rehimeng Arroyo. 
Nagbanta na rin ang Malakan- 
yang na kung itutuloy ng oposi- 
syon ang pagpapanukala ng pani- 
bagong reklamong impeachment sa 
Kongreso, susupilin din ito ng gub- 
yerno nang tulad ng paggapi nito 
sa tangkang kudeta--ibig sabihi'y 
sa pamamagitan ng pagtugis, 
pang-aaresto at pagsiil sa mga ma- 
ngunguna sa impeachment. 
Patuloy na pinipigilan ng rehi- 
men ang malawakang pagkilos ng 
mamamayan sa tangkang idiskaril 
ang kilusang anti-Arroyo. Lalong 
sumahol ang mga pagpigil nito sa 


Si Ka Bel at ang Batasan 5 


paglulunsad ng mga kilos protesta. 
Ipinadampot nito si Rep. Risa Ba- 
raquel sa rali ng kababaihan noong 
Marso 8. Dinakip din si Corazon 
“Dinky” Soliman at Vicente Roma- 
no, mga lider ng Black and White 
Movement sa sama-samang paglala- 
kad sa Baywalk sa tabing dagat ng 
Manila Bay nitong Marso 17 sa 
kasong "iligal na pagtitipon." 
Binabantaan nito ang mama- 
mayan laban sa paglulunsad ng 
mga pagkilos sa Marso 31 at Mayo 
1 sa pagdadahilang sa mga araw na 
ito nakatakda ang mga susunod na 
tangkang kudeta. Pinangangamba- 
han ng rehimen na ang tradisyunal 
na malaking pagtitipon para sa 
paggunita ng mga manggagawa sa 
Araw ng Paggawa ay maaaring hu- 
mantong sa isang pag-aalsa. 
Dagdag pang panakot ang ini- 
hahanda nito ngayong malaking 
kulungan sa Tanay, Rizal para uma- 
no sa mga kumakalaban sa pagha- 
haring Arroyo. ABI 


pwersa at ligal na oposisyon, pangunahin na ang 
mga maslider at kinatawan sa Kongreso ng mga 
progresibong partido. 

Nakabimbin hanggang ngayon si Rep. Crispin "Ka 
Bel" Beltran, kinatawan ng Anakpawis, sa kabila ng 
pag-uutos ng Quezon City Regional Trial Court na 
palayain siya noong Marso 13. Ayon sa korte, walang 
sapat na batayan ang kasong sedisyon na isinampa 
laban sa kanya ng Department of 


Tresa ang panggigipit sa mga progresibong 


Justice (DOJ) at may bisa ang kanyang parliamentary 
immunity bilang isang kongresista. Pinuna ng korte 
ang pagkakadakip kay Ka Bel ng mga elemento ng PNP 
CIDG nang walang mandamyento noong Pebrero 25. 
Nauna rito, ginamit ang paso nang kasong rebelyon 
bilang katwiran sa pag-aresto sa kanya. 

Gayunpaman, tumatanggi ang PNP na palayain si 
Ka Bel sa batayan ng bagong gawa-gawang paratang 


na siya'y kasabwat sa plano umanong kudeta ng mga 


rebeldeng militar. Sa harap ng lahat ng 


SY 


ANG BAYAN Marso 21, 2006 


ito, nagsampa ng kaso ang Coun- 
cil for the Defense of Liberties 
(CODAL) laban kay Arroyo sa UN 
Human Rights Committee at sa 
Working Group for Arbitrary Deten- 
tion sa Geneva, Switzerland dahil 
sa iligal na pag-aresto at arbitra- 
ryong pagbibimbin kay Ka Bel. 

Malawakang batikos naman ang 
sumalubong sa DOJ sa paghaharap 
nito ng isa umanong saksi laban sa 
mga progresibong kongresista. 
Isang Jaime Beltran Fuentes, na 
nagpakilalang "security chief" ni 
Vicente Ladlad, Executive Director 
ng Bayan Muna, ang humarap sa 
"preliminary investigation" na gi- 
nanap sa gusali ng Kongreso noong 
Marso 13. Ngunit wala ni isa sa 
mga kinasuhan at sinumang may 
kaugnayan sa mga organisasyon at 
pwersang kinakatawan nila ang 
nakakakilala kay Fuentes. Isinang- 
kot ni Fuentes maging si dating 
Social Welfare Secretary Dinky 
Soliman ng Black and White Move- 
ment sa umano'y nakasabwat ng 
mga progresibong kongresista sa 
pagbabalak ng kudeta. Pati ang 
Kodao, isang lehitimong organisa- 
syong midya, ay inakusahan din 
niyang "prente ng PKP." 

Nalantad naman na tahasang 
kasinungalingan ang salaysay ng 
isang Ruel Escala na nakasaksi di- 
umano sa pakikipagkita ng anim na 
representate kay 1Lt. Lawrence San 
Juan sa Batangas noong Pebrero 
20. Batay sa mga rekord ng Kongre- 
so, dumadalo sa pulong ng isang 
magkasanib na komite ng Kongreso 
at Senado ang anim na kongresista 
noong araw na iyon. 

Papasok na sa pang-apat na 
linggo ang pagkakabimbin sa Kon- 
greso ng tinaguriang "Batasan 5" 
at pananatili ni Ka Bel sa Camp 
Crame. Habang tumatagal, patuloy 
na umaani ng suporta ang mga 
kongresistang iniipit ng gubyer- 
nong Arroyo. Nagpahayag ng ka- 
handaan ang Senado na saluhin at 


ANG BAYAN Marso 21, 2006 


bigyang-proteksyon ang limang 
kongresista sa harap ng mga pahi- 
watig ng pamunuan ng Kongreso na 
aalisin na ang proteksyon ng Kon- 
greso sa kanila. Binisita rin kama- 
kailan ni Bro. Eddie Villanueva si 
Ka Bel at nanawagang palayain na 
ang kongresista. 

Sa iba't ibang bansa, patuloy 
ang paglulunsad ng mga pagkilos 
upang igiit ang pagpapalaya sa 
anim na kongresista. Tuluy-tuloy 
ang pagpapaabot ng suporta at pa- 
kikiisa ng mga internasyunal na 
grupo, mga dayuhang 
partidong pulitikal at 
mga upisyal. Kabi- 
lang sa mga nagpa- 
hayag ng pagkabaha- 
la si Prime Minister 
Helen Clark ng New 
Zealand sa mga ulat 
tungkol sa laganap 
na paglabag sa mga 
karapatang-tao sa Pi- 
lipinas, sa mga kwes- 
tyon sa pagdedeklara 
ng "state of national 
emergency" at iba 
pang mga mapanupil na patakar- 
an ng rehimen at sa patuloy na 
pagkukulong sa anim na kongre- 
sista. 

Nagpahayag din ng pagkabaha- 
la sa anito'y kwestyunableng mga 
pag-aaresto at pagsikil sa kalayaan 
sa pamamahayag ang gubyerno ng 
Norway, na nagsisilbi ring third 
party facilitator sa usapang pang- 
kapayapaan ng GRP at NDFP. Bukod 
sa Norway, pinasisiyasat din ng 
anim na myembro ng mga parla- 
mento ng Belgium at The Nether- 
lands sa kani-kanilang mga gubyer- 
no ang laganap na mga kaso ng 
paglabag ng rehimeng Arroyo sa 
mga karapatang-tao. Nagpadala rin 
ng sulat sa rehimeng Arroyo ang 
Swiss Labour Party noong Marso 7 
hinggil dito. 

Samantala, lumalakas din ang 
pandaigdigang suporta kay Ka Bel 


Tuluy-tuloy 
ang panggigipit sa 
mga progresibong 

pwersa at ligal 
na oposisyon, 
pangunahin na ang 
mga maslider at 
kinatawan sa 
Kongreso ng mga 
progresibong 
partido. 


at sa "Batasan 5." Kabilang sa mga 
nagpahayag ng suporta ang pa- 
ngulo ng Presbyterian Church ng 
US at pangulo rin ng World Al- 
liance of Reformed Churches na si 
Rev. Dr. Clifton Kirpatrick. Naka- 
pag-ipon ang koalisyon ng Bayan 
Muna ng 302 lagda ng iba't ibang 
punong simbahan at mga coordina- 
tor ng karapatang-tao ng US. 
Nagpahayag ng pakikiisa ang pa- 
ngulo ng National Christian Coun- 
cil of Japan at 32 pang grupong 
Protestante roon. Nagpahayag din 
ng katulad na supor- 
ta ang marami ring 
mga kapwa mamba- 
batas at mga organi- 
sasyon sa paggawa, 
mga progresibong 
partido at organisa- 
syon, mga taong 
simbahan, mga taga- 
pagtaguyod ng kara- 
patang-tao at kala- 
yaang sibil at iba pa. 

Dagdag pa sa 
anim na kongresista, 
walong lider ng mga 
progresibong grupo sa Davao City 
ang kinasuhan ng rehimen nitong 
Marso 18 ng pagkakasangkot sa 
kasong sedisyon at rebelyon na 
isinasampa kay Rep. Joel Virador, 
isa sa "Batasan 5." 

Tuluy-tuloy din ang panggigi- 
pit ni Arroyo sa iba pa niyang 
kalaban sa pulitika, kabilang ang 
malawakang pagtugis kay dating 
Sen. Gregorio Honasan na inaaku- 
sahan nitong lider ng mga gru- 
pong anti-Arroyo sa loob ng mili- 
tar. 

Hindi iilan ang mga upisyal ng 
AFP at PNP na tinanggal na ng re- 
himen at pamunuan ng AFP at PNP, 
ipinailalim sa imbestigasyon at bi- 
nabalak na kasuhan. Nagpasya na 
rin ngayon ang rehimen na kasu- 
han si Gen. Danny Lim na pinarata- 
ngan nitong namuno sa tangka 
umanong kudeta. ABI 


Panunupil sa masmidya 


uluy-tuloy ang pagbabanta at 
[pangga ng rehimen sa 
mga elemento sa masmidya na 
di natitinag sa kanilang paglalabas 
ng katotohanan at mga pagbatikos 
sa rehimen. Katulad ng naging tak- 
tika laban sa mga progresibong in- 
dibidwal at grupo, binabantaan ng 
rehimen ng mga gawa-gawang kaso 
ang mga mamamahayag at tuluy- 
tuloy silang minamanmanan. Patu- 
loy ding naglalabas ang rehimen ng 
mga patakaran at hakbang para 
mabigyan ng ligal na batayan ang 
ginagawa nitong panggigipit sa 
masmidya. 
Ipinasara ng rehimen no- 


ong Pebrero 24 ang "Ngayon Na 
Bayan," isang premyadong progra- 
ma sa radyo ng Kodao Productions. 
Kilala ang programang ito sa pro- 
gresibo at maka-mamamayang or- 
yentasyon at pagpuna sa rehimeng 
Arroyo. 
Tuluy-tuloy din ang pagbaban- 
ta at pagmamanman ng Malakan- 
yang laban sa mga mamamahayag 
ng The Daily Tribune, Philippine 
Center for Investigative Journa- 
lism, Philippine Daily Inquirer at 
mga brodkaster ng ABC 5 at ABS- 
CBN, na pawang aktibo sa pagla- 
lantad ng mga anomal- 
yang kinasasangkutan 
ng rehimen. Inamin 
mismo ng rehimen na 
mahigpit nilang mina- 
manmanan hindi 
lamang ang mga 
inilalabas ng na- 
turang mama- 
mahayag, kun- 
di pati ang 
kanilang 
mga pag- 
kilos. 
Ang 
iba sa 
kanila, katulad ni Sheila 


Coronel, executive director ng PCIJ, 
ay kinasuhan na ng sedisyon. 

Sa pagdinig ng Senado ukol sa 
Proclamation 1017 nitong Marso 9, 
ibinunyag ni Maria Ressa, news di- 
rector ng ABS-CBN, na tinawagan 
siya ni Gloria Arroyo at inutusang 
itigil na ang kanilang pagkober sa 
protesta ng Philippine Marines sa 
Fort Bonifacio noong Pebrero 26. 
Sinikap na lamang magpalusot ng 
Malakanyang sa pagsasabing hindi 
naman iyon isang "tuwirang order" 
kundi isa lamang pakiusap sa 
interes ng pambansang seguridad. 

Sa parehong pagdinig sa Sena- 
do, binatikos din ng mga senador 
ang paggamit ng Malakanyang sa 
National Telecommunications Com- 
mission para sikilin ang kalayaan 
sa pamamahayag. Kabilang sa mga 
tinukoy na paraan sa paninikil ang 
pagpapataw ng "prior restraint" 
(pagbabawal bago pa man ilabas) 
sa mga pahayag, pagpapataw ng 
iba't ibang alituntunin na kaila- 
ngang sundin ng mga mamamaha- 
yag at pagtatalaga ng NTC ng mga 
pwersa ng AFP at PNP para ban- 
tayan ang midya. Sa pamamagitan 
ng nasabing mga alituntunin, pa- 
tuloy na ginagamit ng NTC ang ka- 
pangyarihan nitong kagyat na pu- 
tulin at itigil ang anumang brod- 
kas. [AB] 


Walang habas ang pamamaslang 


bas ng pambansang kabisera. Tuluy-tuloy ang 

walang pakundangang pamamaslang sa mga lider 
at myembro ng mga progresibong organisasyon at mi- 
litarisasyon ng mga komunidad na inaakusahan nitong 
sumusuporta sa armadong rebolusyon. 

Labis-labis ang kalupitan ng militar sa Central Lu- 
zon. Binansagan na itong killing fields matapos ang 
malawakang pamamaslang sa mga lider at myembro ng 
mga progresibong organisasyon. 

Nitong Marso 20, tinambangan ng mga death 
squad na pinatatakbo ng militar ang pamilyang Abe- 
lon sa Barangay San Pablo, Castillejos, Zambales. Ka- 
agad na napatay si Agnes Abelon, 30 at ang kanyang 


Le bumabangis ang pasistang halimaw sa la- 


6 


limang taong gulang na anak na si John Elvis. Malub- 
ha namang nasugatan ang amang si Amante Abelon 
na nagtamo ng maraming tama ng bala. Tumatayong 
provincial coordinator ng Anakpawis sa Zambales at 
pangalawang pangulo ng Alyansa ng Magbubukid sa 
Gitnang Luzon si G. Abelon. 

Noong Marso 8, pinaslang ng militar si Crisanto 
Teodoro, tagapangulo ng Bayan-Bulacan sa hangga- 
nan ng Plaridel at Malolos, Bulacan. Kasamang bumi- 
byahe ni Teodoro ang kanyang asawa nang barilin siya 
ng mga nakamotorsiklong lalaki. 

Si Teodoro ang ika-25 aktibista sa Bulacan na 
pinatay ng mga death squad ng AFP mula nang italaga 
sa Central Luzon si Gen. Jovito Palparan noong Oktu- 


ANG BAYAN Marso 21, 2006 


bre 2005. Umaabot na sa 95 mga 
myembro ng mga progresibong or- 
ganisasyon sa Bulacan ang pina- 
paslang mula nang maupo si Arroyo 
sa pwesto. 

Noong madaling araw ng Marso 
18, walang awa ring pinaslang ng 
mga death squad si Tirso Cruz, 33, 
myembro ng Board of Di- 
rectors ng United Luisi- 
ta Workers Union 
(ULWU) at barangay 
kagawad ng Pando, 


masaker sa mga manggagawa sa 
asyenda noong Nobyembre 16, 
2004. Malaon nang binabantaan ng 
militar si Cruz kaugnay ng kanyang 
pusisyon sa laban ng Hacienda Lu- 
isita. May ilang pagkakataon na 

æ ring pilit siyang pinaaa- 
f ming myembro ng 


> 
EN BHB. 
N 


Naghahari 
ang pasistang 
lagim sa mga 
bayan ng San 


4 Ildefonso at San Rafael sa 
A Bulacan. Pinasisimunuan ni 
Ja Gen. Jovito Palparan, ku- 
$ mander ng 7th ID at punong 
berdugo ni Gloria Arroyo, 
4 ang mga abusong militar. 
1 Noong Marso 4, dinukot 
1 ng militar si Rogelio Concep- 


Concepcion, Tarlac. Si 
Cruz ay ika-14 nang 
manggagawa sa 
Hacienda Luisita 

na pinaslang ng 
militar. Isa rin 
siyang susing 
saksi sa naganap na 


Ika-38 anibersaryo 
ng Jabidah Massacre, ginunita 


Gooi ng iba't ibang organisasyong Moro ang ika-38 anibersaryo 
ng Jabidah Massacre sa pamamagitan ng paglulunsad noong Marso 
17 ng mga rali at iba pang aktibidad. Pinangunahan ng Khadidja, Liga 
ng Kabataang Moro, Suara Bangsamoro at iba pang organisasyong 
Moro ang paggunita sa masaker na naganap noong Marso 18, 1968. 
Iniutos ng diktador na si Ferdinand Marcos ang pagpatay sa di baba- 
ba sa 28 lalaking Moro na lihim na sinasanay noon sa isla ng Corre- 
gidor para salakayin ang Sabah, Malaysia na noo'y inaangkin bilang 
bahagi ng Pilipinas. Tumutol ang mga nagsasanay na Moro nang ma- 
pag-alaman nila ang kanilang misyon, kaya agad silang pinaslang. 
Nabunyag ang masaker dahil may isang nakaligtas sa mga biktima. 

Ang Jabidah Massacre ay isa sa mga nagsilbing mitsa sa pagpu- 
tok ng armadong pakikibaka ng mamamayang Moro noong dekada 
1970. 

Ayon sa Moro-Christian People's Alliance (MCPA), ginugunita ng 
mamamayang Moro ang masaker dahil sa paghanga at paggalang 
nila sa ipinakitang kabayanihan ng mga biktima laban sa panlilin- 
lang at pagkakanulo ng gubyerno. Ayon naman sa Khadidja, di la- 
mang ang mga biktima ng Jabidah Massacre ang hindi pa nagtatamo 
ng katarungan. Anito, patuloy ang diskriminasyon, sapilitang ebak- 
wasyon, masaker at iba pang paglabag sa karapatang-tao ng mama- 
mayang Moro, laluna kaugnay ng RP-US Balikatan exercises. 

Iniulat nitong Marso 14 ng Commission on Human Rights-West- 
ern Mindanao na umaabot na sa anim na Moro sa Jolo ang pinatay 
ng militar at kanilang mga death squad mula Enero dahil sa kanilang 
pamumuno sa mga aksyong protesta laban sa Balikatan. ABI 


ANG BAYAN Marso 21, 2006 


cion, presidente ng unyon ng So- 
lidstate Inc., isang pagawaan ng 
sinulid sa San Ildefonso. Hanggang 
ngayon ay di pa siya inililitaw at 
pinangangambahang pinatay na rin 
ng mga berdugo. Apatnapu't wa- 
long iba pang myembro ng unyon 
ang inihanay ng militar sa kanilang 
"wanted list" kaya napilitan na 
silang magtago. 

Nagpapatupad ang militar ng 
curfew sa dalawang bayang ito, 
kung saan inoobliga ang lahat na 
manatili sa loob ng bahay pagsapit 
ng alas-10 ng gabi. Ang mga 
residente ay pinagdadala ng sedula 
at lahat ng hindi kilala sa lugar ay 
tinututukan at sinisita ng mga 
sundalong nagroronda. Iniikot ni 
General Palparan mismo ang iba't 
ibang barangay at ipinatatawag 
ang mga tao sa mga pagpupulong. 
Ang mga hindi makadalo ay agad 
na pinaghihinalaan. 

Ayon sa mga residente, nagsi- 
mula ang pinakahuling serye ng pa- 
mamaslang at militarisasyon sa ka- 
nilang mga bayan matapos ang 
isang matagumpay na taktikal na 
opensiba ng Bagong Hukbong Ba- 
yan sa kalapit na lugar noong Ene- 
ro 29. 

Bilang ganti, pinatay ng militar 
sina Ricardo Valmocina at dalawa 
niyang katulong sa kanyang manu- 
kan sa San Ildefonso noong Pebrero 
1. Kasabay nito ay dinukot ng mili- 
tar ang dalawang anak na lalaki ni 
Valmocina na pinangangambahang 
pinatay na rin. Bago ito, inakusa- 
han na ng militar na tagasuporta 
ng BHB si Valmocina. Ilang metro 
lamang ang layo ng manukan ni 
Valmocina sa isang detatsment ng 
mga sundalo. Walang nailunsad na 
anumang imbestigasyon at wala rin 
ni isang hakbang na ginawa para 
maparusahan ang mga salarin. 

Dalawang linggo matapos ang 
Valmocina masaker, dinukot ng 
mga militar ang magkapatid na si- 
na Reynaldo at Raymond Manalo. 
Hindi pa rin sila natatagpuan 


7 


hanggang ngayon. 

Sinundan ito ng pagpaslang kay 
Danilo Fajardo, isang barangay ta- 
nod. Kinabukasan, binaril ng mga 
armadong lalaki si Santiago Fran- 
cisco, isang negosyante, sa sentro 
ng San Ildefonso. 

Samantala, bilang gantimpala 
sa paninilbihan ni Palparan bilang 
pangunahing pasistang berdugo ng 
rehimen, ginawaran siya ng Distin- 
guished Medal Award sa pagdiri- 
wang ng anibersaryo ng Philippine 
Army nitong Marso 20. Ito ang pi- 
nakamataas na parangal na hindi 
pangkombat na iginagawad ng AFP 
sa isang sundalo. 

Sa Legazpi City naman, pinatay 
nitong Marso 19 si Cris Hugo, 20, 
estudyante sa Bicol University at 
regional coordinator ng League of 
Filipino Students. 

Noong araw ding iyon, dinukot 
mula sa kanyang upisina at tinakot 
ng militar si Reunil Mortejo sa Da- 
vao City. Si Mortejo, tserman ng 
Anakpawis sa Davao City, ay pinag- 
sabihang itigil na niya ang kanyang 
mga aktibidad bago pinakawalan. 

Sa Bohol, pinaslang nitong Mar- 
so 7 sa Barangay Abaca, Mabini si 
Nestor Arinque, tagapangulo ng 
Hugpong sa mga Mag-uuma sa Mabi- 
ni, kapatid na organisasyon ng Hug- 
pong sa mga Mag-uumang Bol-anon- 
Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. 

Sa dalas at dami na ng mga ka- 
so ng pamamaslang sa mga pro- 
gresibo, ni hindi na ito mabalewa- 
la maging ng mga internasyunal 
na grupo. Nagpahayag ng matin- 
ding pagkabahala kaugnay nito 
ang Amnesty International. Direk- 
ta nitong binatikos ngayong Marso 
ang patakaran ng rehimen ng ma- 
lisyosong pag-uugnay ng mga pro- 
gresibong pwersa sa armadong re- 
bolusyon na ginagamit na batayan 
ng mga berdugo sa loob ng reak- 
syunaryong hukbo sa walang pa- 
kundangang pamamaslang at ma- 
lawakang paglabag sa karapatang- 
tao. [AB 


8 


Tuloy ang laban upang 
patalsikin ang rehimen 


/ 


f 


A 


1 


i natitinag ang malawak na 
|) scar magpapatalsik kay 

Arroyo sa harap ng mga pa- 
sistang maniobra at tumitinding 
pag-atake ng rehimen sa mga de- 
mokratikong pwersa at mga kala- 
ban niya sa pulitika. Patuloy ang 
paglawak nito, ang paggigiit ng 
karapatan nitong magpahayag at 
magprotesta, ang paglilikha ng 
iba't ibang anyo ng protesta at 
paglaban at ang paggigiit na pa- 
talsikin ang rehimen. 

Sa kabila ng banta ng pang- 
aaresto at pambubuwag ni Arroyo, 
tuluy-tuloy na nagsasagawa ang 
iba't ibang sektor at organisasyon 
ng mga protesta sa loob ng mga 
paaralan, mga upisina at sa 
lansangan. 

Umabot sa 15,000 ang nag- 
martsa noong Marso 8, Araw ng 
Kababaihan, sa Ayala Avenue sa 
Makati City. Noong Marso 14, nag- 
sagawa ng vigil ang mga mamama- 


hayag sa upisina ng National 
Union of Journalists of the Philip- 
pines. Nitong Marso 17, daan-da- 
ang estudyante at guro ng Univer- 
sity of the Philippines sa Diliman, 
Quezon City ang nagsagawa ng 
walkout upang ipahayag ang kani- 
lang pagkamuhi sa rehimeng 
Arroyo. Patuloy pa rin ang iba't 
ibang anyo ng araw-araw na mga 
pagkilos ng mga estudyante at 
guro sa pamantasan laban sa pa- 
nunupil na ginagawa ng rehimen 
at para palaganapin ang panawa- 
gan sa pagbabagsak sa rehimen. 
Inilunsad naman ng Black and 
White Movement ang "Black Friday 
Protests" na isinasagawa kada 
Byernes, alas-6 hanggang alas- 
6:30 ng gabi. Kinatatampukan ito 
ng mga dagliang pagkilos sa 
matataong lugar suot ang itim na 
damit at iba pang simbolo ng pag- 


Sundan sa “Patuloy...,” sa pahina 9 
ANG BAYAN Marso 21, 2006 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB Mr 


23 armas nasamsam sa mga reyd ng BHB 


reyd na inilunsad ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa iba't ibang 


DEH tatlong iba't ibang armas ang nasamsam sa apat na 


munisipalidad nitong Marso. Samantala, 34 na elemento ng 
kaaway ang napatay o nasugatan sa iba pang armadong aksyon ng BHB 


sa panahon ding ito. 

Sa Misamis Occidental. Li- 
mang M16 ang nasamsam ng mga 
Pulang mandirigma ng BHB nang 
salakayin nila ang istasyon ng pu- 
lisya sa bayan ng Sapang Dalaga 
bandang alas-5 ng Marso 20. 

Sa Negros. Siyam na armas ang 
nasamsam ng mga Pulang mandi- 
rigma ng Boy Gatmaitan Command 
ng BHB-Negros nang salakayin nila 
ang detatsment ng PNP 1st 
Provincial Mobile Group sa Sityo 
Malasibog, Barangay Binubohan, 
Escalante City sa Negros Occiden- 
tal nitong Marso 19. Hindi na na- 
kapanlaban ang mga tropa ng gub- 
yerno dahil itinaon ng BHB ang 
pagsalakay habang nag-aalmusal 
ang dalawang pulis at walong 


kasapi ng Civilian Volunteer Orga- 
nization bandang alas-6 ng umaga. 

Kabilang sa siyam na sandatang 
nakumpiska ng BHB ang isang 
M60 masinggan, dalawang 
M16, dalawang M14, tat- 
long garan at isang pisto- 
lang .45. 

Sa Zambales. Mata- 
gumpay na naisagawa 
ng mga Pulang mandi- 
rigma ng BHB ang wa- 
lang putok na reyd sa 
isang istasyon ng pulisya 
sa Botolan, Zambales noong 
Marso 18. 

Upang madaling makapasok sa 
istasyon, unang nagpanggap ang 
tatlong mandirigma na magsusum- 


“Patuloy...,” mula sa pahina 8 


laban sa rehimeng Arroyo. 

Naglunsad ng pangkalahatang asembliya ang Liberal Party noong 
Marso 17 sa pamumuno nina Senate Pres. Franklin Drilon at Sen. Fran- 
cis Pangilinan at idineklara nilang tiwalag na sa partido ang mga 
pasimuno ng pagtitipon umano ng partido na pinamunuan ng mga pro- 
Arroyo na sina Lito Atienza at Mike Defensor. 

Sa Senado, tuluy-tuloy ang mga imbestigasyon laban sa mga pa- 
sistang batas, sa mga katiwalian at sa mga pandaraya sa eleksyon ni 
Arroyo. Kinundena ng Senado ang mga kalabisan ng rehimen sa pag- 
papatupad ng PP 1017. 

Sa Korte Suprema, patuloy na iginigiit ng mga abugado at mga 
oposisyunista ang iligalidad ng PP 1017 at iba pang mapanupil na 
dikreto ni Arroyo. Nitong huli, sinibak ng Malakanyang si Alfredo 
Benipayo bilang solicitor-general (punong abugado ng gubyerno) dahil 
hindi niya naipagtanggol ang ligalidad ng PP 1017 at bagkus ay ina- 
min pa niyang maraming kahinaan at kamalian sa pagsasakatuparan 
nito. Aniya, bagamat walang probisyon ang PP 1017 na nagpapahin- 
tulot ng mga pag-aresto, reyd, panghahalughog at pangungumpiska 
nang walang mandamyento, nagamit pa rin itong instrumento gayun- 
din ang kaakibat na General Order No. 5 at No. 6 sa maraming pang- 
aabuso at paglabag sa mga karapatan at kalayaan ng mamamayan. W 


ANG BAYAN Marso 21, 2006 


bong ng isang krimen sa pulisya. 
Habang iniimbestigahan ng mga 
pulis ang reklamo, dumating na- 
man ang tatlo pang mandirigma na 
nagpanggap na mga imbestigador 
ng National Bureau of Investiga- 
tion. Sinundan sila ng 12 pang 
mandirigma na nakauniporme rin 
ng NBI. Nagulat na lamang ang 
mga pulis nang kumilos ang 
mga ito upang disarmahan 
sila. Tumagal lamang nang 
limang minuto ang buong 
pangyayari. 

Mabilis na nakaa- 
tras ang mga mandirig- 
ma dala ang tatlong 
M16, dalawang pistolang 
9 mm, mga bala at base radio 
ng Botolan PNP. 

Dahil dito, tinanggal ni PNP Di- 
rector General Arturo Lomibao sa 
kanilang mga pwesto ang provinci- 
al director ng Zambales at ang hepe 
ng pulisya ng Botolan. Pinalitan 
din ng PNP Provincial Mobile Group 
ang 24 na kasapi ng Botolan PNP. 

Sa Ilocos-Cordillera Region. 
Di bababa sa 14 ang kaswalting ti- 
namo ng kaaway sa tatlong arma- 
dong aksyong inilunsad ng BHB sa 
Ilocos-Cordillera Region nitong 
Marso. 

Sa Kalinga, matagumpay na ti- 
nambangan ng isang yunit ng BHB 
ang mga tropa ng 21st IB sa Sityo 
Balalao, Barangay Mabelong, Lubu- 
agan nitong Marso 14. Tinamaan at 
napatay dito si 1Lt. Homer Torres, 
ang tumatayong kumander ng na- 
turang yunit. 

Sa hangganan ng Abra, Ilocos 
Sur at Mountain Province, nakasa- 
gupa ng isang tim ng BHB ang mga 
elemento ng 50th IB sa isang burol 
sa Barangay Mugao noong araw 
ding iyon. Batay sa mga panimu- 
lang ulat, di bababa sa sampung 


9 


sundalo ang napatay o nasugatan. 
Naunang naabot ng isang tim ng 
BHB ang mas mataas na bahagi ng 
burol kaya nakapangibabaw sila sa 
kabila ng di hamak na mas mala- 
king bilang ng mga elemento ng 
AFP. 

Sa Mountain Province, tinam- 
bangan ng mga Pulang mandirigma 
sa ilalim ng Leonardo Pacsi Com- 
mand (LPC) ang isang yunit ng 
54th IB sa Sityo Pegew, Tetep-an 
Sur, Sagada noong Marso 10. Tat- 
long sundalo ang naiulat na napa- 
tay. Ang pananambang na ito ay 
pagpaparusa sa mga tropang nag- 
lunsad ng operasyong militar no- 
ong Marso 3 sa mga barangay ng 
Mainit, Gutang, Baliko, Sityo Pakad 
at Bugang sa Sagada. Hinarang at 
ininteroga ng mga sundalo ang 
lahat ng dumaraang magsasaka at 
inakusahan silang tagasuporta ng 
BHB. Hindi sila pinayagang pu- 
munta sa kanilang komunal na pas- 
tuhan at taniman. Pati pagkaing 
baon nila ay kinumpiska ng mga 
tropa ng Philippine Army. 

Sa Agusan del Sur. Tatlong 
sundalo ang napatay, kabilang ang 
isang tinyente, nang pasabugan ng 
mga gerilya ng BHB ng land mine 
ang isang grupo ng militar sa 
hangganan ng mga baryo ng Don 
Pedro at Dimasalang sa San Luis, 
Agusan del Sur nitong Marso 12. 
Limang iba pang sundalo ang nasu- 
gatan, ayon sa mga panimulang 
ulat. 

Sa Southern Mindanao. Tat- 
long sundalo ang napatay at siyam 
pang elemento ng kaaway ang na- 
sugatan sa tatlong magkakahiwa- 
lay na taktikal na opensiba ng BHB 
sa dalawang larangang gerilya sa 
Southern Mindanao nitong Marso 
9. 

Sa isang pahayag, sinabi ni Ri- 
goberto Sanchez, tagapagsalita ng 
Merardo Arce Command na dala- 
wang sundalo ang napatay nang 
ambusin ng mga Pulang mandirig- 
ma mula sa Front 2 ang pinagsanib 


10 


Cecilio Mariano: Sundalo 
ng AFP, naging magiting 
na kumander ng BHB 


Bayan (BHB) sa Cagayan Valley noong huling hati ng dekada 1970 


T: sa mga naging bantog na Pulang kumander ng Bagong Hukbong 


hanggang unang hati ng dekada 1980 si Cecilio “Ka Raffy” Mariano. 
Dati siyang sundalo ng 4th IB na sumunod sa halimbawa ni Crispin 
Tagamolila na namulat, lumisan sa reaksyunaryong hukbo at umanib sa 


tunay na hukbo ng mamamayan. 


Tubong Nueva Ecija si Ka Raffy. Nakatalaga siya sa Basilan noong 
kasagsagan ng madugong kampanya ng diktadurang Marcos laban sa 
mamamayang Moro kaya beterano siya ng pakikidigma laban sa MNLF. 


Namuhi siya sa AFP nang masaksihan niya ang mga 
. karahasan nito sa Basilan, laluna sa mga 
= walang labang sibilyang Moro. Nagpasya 
siyang umalis sa Philippine Army, laluna nang ma- 
L lapit nang matapos ang kanyang tour of duty at na- 
is pag-alaman niyang pipilitin siya ng mga upisyal-militar 
na magsundalo muli. Habang nagbabakasyon siya sa 
kanyang mga kamag-anak sa Isabela noong 1976, 


Sundan sa “Cecilio,” sa pahina 11 


na mga pwersa mula sa 28th IB, 
Philippine National Police at CAFGU 
bandang alas-12 ng tanghali sa 
Sityo Darot, Barangay Libodon, Ma- 


bini, Compostela Valley. Isa pang 
sundalo, isang elemento ng CAFGU 
at dalawang pulis ang nasugatan. 

Bandang alas-5:30 ng hapon 
noong araw ding iyon, dalawang 
pulis ang nasugatan nang tamba- 
ngan ng isang tim mula sa 3rd 
Pulang Bagani Company ang tro- 
pang reimporsment mula sa PNP sa 
Km. 11, Barangay Cabuoyan, Mabi- 
ni. Papunta sana ang mga pulis sa 
Sityo Darot. 

Sa Baganga, Davao Oriental, hi- 
naras ng isang tim mula sa Front 15 
ang mga elemento ng 67th IB na 
katatapos lamang magtayo ng 
detatsment sa Sityo Ulin, Barangay 
Mahan-ob. Isang sundalo ang na- 
patay at tatlo ang nasugatan, kabi- 
lang ang dalawang sarhento. 

Walang natamong anumang 
kaswalti ang BHB sa mga labanang 


ito. 

Samantala, mga walang labang 
sibilyan ang ginantihan ng kaaway 
matapos mapahiya sa tatlong mag- 
kakasunod na pagkatalo sa BHB sa 
loob lamang ng isang araw. Sinu- 
nog ng mga elemento ng 28th IB 
ang mga bahay ng limang sibil- 
yang sina Ben Deola, Junie Grana- 
da, Montano Anuda, Gabriel Oga- 
pang at Sumbie Subo, pawang ta- 
ga-Sityo Darot. Ang mga biktima, 
na pinaratangang tagasuporta ng 
BHB ay pinagnakawan din ng mga 
pasista. 

Sa Cagayan. Di bababa sa apat 
na armas ang nasamsam ng mga 
Pulang mandirigma ng BHB nang 
walang putok nilang salakayin ang 
detatsment ng Philippine National 
Police sa Barangay Baybayog, 
Alcala noong gabi ng Marso 9. 
Ayon sa mga panimulang ulat, na- 
kakumpiska ang BHB ng dalawang 
ripleng M16 at dalawang pistolang 
9 mm. [8 


ANG BAYAN Marso 21, 2006 


“Cecilio,” mula sa pahina 10 


nakipagpalitan ng mga ideya. Hindi naglaon, nagdesi- 
syon siyang sumapi sa BHB dala ang kanyang armas. 

Malugod siyang tinanggap bilang mandirigma. 
Isang kasamang malapit sa kanya ang namahala sa 
kanyang integrasyon sa Pulang hukbo at pagsasanay 
sa gawaing masa. 

Sa Timog Isabela unang kumilos si Ka Raffy. 

Noong 1978, inilipat si Ka Raffy sa mga pinagpa- 
palawakang erya sa Cagayan. Binuo noong 1979 ang 
unang iskwad gerilya sa prubinsya. Nakita ng mga 
kasama na napanday na si Ka Raffy sa gawaing masa, 
kaya itinalaga na siya sa gawaing pagsasanay-militar. 
Itinalaga rin siyang giyang pampulitika ng iskwad. 

Bilang instruktor-militar, malaki ang naitulong ni 
Ka Raffy sa pagbubuo ng kurikulum militar at pagbi- 
bigay ng pagsasanay-militar sa Cagayan. Nagsilbi 
siyang instruktor sa mga pagsasanay ng mga Pulang 
mandirigma roon mula noong 1980. 

Naitaas din niya ang kanyang teoretikal na kaala- 
man. Masipag siyang tumulong sa paggawa ng Bata- 
yang Kursong Militar ng Cagayan Valley na nagamit din 
sa iba pang lugar ng Pilipinas noong 1980. Malaki ang 
naiambag niya sa BHB sa pagsusulong ng mga taktikal 
na opensiba mula 1979 hanggang 1982 sa rehiyon. 

Malaking pagbabago ang naganap kay Ka Raffy sa 
kanyang pagkilos bilang mandirigma at kumander ng 
Pulang hukbo at tuluy-tuloy na pakikihalubilo sa ma- 
sa. Taliwas sa antimasang oryentasyon ng pinagmu- 
lan niyang reaksyunaryong hukbo, palagian na ni- 
yang isinasaisip ang pangangalaga sa kapakanan ng 
masa. Isa siya sa mga mariing tumutol sa ilang 
kalabisan at pagluluwag sa disiplina ng hukbo na ibi- 
nunsod ng adbenturismong militar. Bunga ng pagpu- 
punyagi ni Ka Raffy, naiwasto ang ilang maling prak- 
tika sa hanay ng mga rebolusyonaryo. 

Nang magbuo ng yunit panlarangan ang Sila- 
ngang Cagayan noong 1980, si Ka Raffy ang itinala- 
gang kumander nito hanggang 1982. Nakapaglunsad 
sila ng matatagumpay na taktikal na opensiba sa 
Kanlurang Cagayan tulad ng mga ambus, pagdidisar- 
ma sa mga yunit ng CHDF at iba pang mga aksyong 
militar. 

Muling itinalaga si Ka Raffy sa Isabela noong ka- 
initan ng pakikibaka ng mamamayan laban sa pag- 
agaw sa kanilang lupa sa Hacienda Sta. Isabel at San 
Antonio noong 1982. Naging kumander siya ng ba- 
gong buong platung gerilya ng BHB sa Isabela at tu- 
lad ng dati, sumulong ang mga taktikal na opensiba 
ng BHB rito. Nasawi siya sa isang ambus na lumipol 
sa dalawang platun ng Scout Rangers sa San Maria- 
no noong 1984. AB] 


ANG BAYAN Marso 21, 2006 


Ang "matagalang 
digma" ng US 


sinapubliko ng Department of Defense (DOD) ng 
IE noong Pebrero ang 2006 Quadrennial Defense 

Review (QDR) na naglalahad ng bagong pandaig- 
digang estratehiyang militar ng US batay sa nakikita 
nitong mga banta sa pandaigdigang interes at segu- 
ridad ng US at pagtaya sa kakayahan at kapasidad ng 
armadong pwersa nito. Ang QDR na binubuo ng DOD 
at isinusumite sa Kongreso ng US kada apat na taon 
ay naglalatag ng direksyon at programa para sa ar- 
madong pwersa nito sa susunod na 20 taon. 

Sa bungad pa lamang ng pinakahuling QDR, isi- 
naad ng DOD na "Ang US ay isang bansang sangkot 
sa digmang magiging matagalan." Sinabi nitong ma- 
aaring masangkot pa ang US sa maraming gera sa 
"maraming bansa sa isang panahon at sa loob ng ma- 
raming taon." Tinukoy nitong ang kasalukuyang mga 
gerang kinasasangkutan ng US sa Iraq at Afghanistan 
at ang ilulunsad pa nito sa hinaharap ay maaaring 
abutin ng 20 taon o mahigit pa. 

Ipinalit ang konsepto ng "matagalang digma" sa 
dating konsepto ng "digmang madaling tinatapos" 
na siyang dala-dala ng mga estratehistang militar ng 
US mula katapusan ng Vietnam War at Cold War. Bu- 
kod sa ganap na pagkatalo ng US sa 15-taong paki- 
kidigma nito sa Vietnam, nagbunsod rin ang gerang 
ito ng malawakang mga protesta at malalim na krisis 
sa US. Kaya naman mula noon ay sinikap ng US na 
umiwas sa mahahabang gera. 

Laluna sa nagdaang mahigit 

isang dekada bilang nag- 
iisang superpower, tiniti- 
yak ng US na ang mga 
pinapasok ni- 
tong gera ay 
mabilisang mata- 
tapos gamit ang 
superyoridad ng 


11 


KP SA IBAYONG DAGAT 


mga abanteng kagamitang pandig- 
ma nito laban sa mga bansang mas 
mahina sa usaping militar. 

Tampok na halimbawa ang ma- 
tagumpay na panggegera ng US sa 
Iraq na tinapos sa loob ng anim na 
linggo noong Enero-Pebrero 1991. 
Sa gerang iyon, ginamit ng US ang 
malaking superyoridad ng mga mo- 
dernong armas nito. Mabilis ding 
tinapos ng US ang mga gera nito sa 
maliliit na bansang Panama, Haiti 
at Somalia, at relatibong mabilis 
din sa dating Yugoslavia. 

May isang antas ng pagkunside- 
ra sa QDR 2001 na posibleng tuma- 
gal ang mga inilulunsad ng US na 
"gerang anti-terorista." Ngunit sa 
kalakhan ay ipinagpalagay noon na 
kakayanin ng US na mabilisang ta- 
lunin ang mga kalaban nito sa pa- 
mamagitan ng kumbinasyon ng 
mga panansalang pag-atake, mga 
pwersang nasa abanteng pusisyon 
o agad nailalarga kung saan may 
kalaban (forward deployed/expedi- 
tionary forces), mga presisong bira 
(precision strike) at superyoridad 
ng US kapwa sa mga kumbensyunal 
at mga high-tech na sandata. 

Ang mga atake sa World Trade 
Center at Pentagon noong Setyem- 
bre 11, 2001 ay sinagpang ng US 
para maglunsad ng gera sa Afghan- 
istan at Iraq at magbanta ng gera 
laban sa iba pang kabilang sa tina- 
tawag nitong "axis of evil" (North 
Korea, Iran at Cuba). Sinakyan ng 
gubyernong Bush ang malawak na 
galit ng mamamayan sa terorismo. 
Sa likod ng islogang "gera laban sa 
terorismo," sinalakay at inokupa ng 
US ang mahihinang bansang Af- 


ghanistan at Iraq sa layuning kon- 
trolin ang suplay ng langis at puli- 
tika sa Middle East at Central at 
South Asia. 

Sa pamamagitan ng "shock and 
awe" (gulpi de gulat), sinikap ng 
US na maipagwagi kaagad ang mga 
gera nito. Subalit kapwa sa Iraq at 
Afghanistan, ang gerang inilunsad 
ng US ay hindi mabilisang natapos. 
Bagaman kaagad nagtagumpay sa 
paggapi sa mga nakatayong gub- 
yerno, nagtatagal ang paggapi nito 
sa lahatang-panig na paglaban ng 
sinakop na mamamayan. 

Katunayan, patuloy na dumara- 
mi ang mga kaswalti ng US at na- 
tatali ang US sa pagdedepensa sa 
sarili sa mga bayang ito. Hinaharap 
ng gubyernong Bush ang palakas 
nang palakas na panawagan ng ma- 
mamayang Amerikano na tapusin 
na ang digma at pauwiin na ang 
kanilang mga tropa. 

Kaalinsabay, lumalaki ang pa- 
ngamba ng gubyernong Bush sa 
maliliit ngunit malalakas na kala- 
ban ng US, hindi lang sa Iraq at Af- 
ghanistan, kundi pati sa mga atra- 
sadong bansa sa Mfrica, Asia at La- 
tin America. Sa gayon, maaaring 
maobliga ang US na sabay-sabay na 
harapin ang maraming maliliit na 
gera sa maraming bansa sa maha- 
bang panahon. 

Upang ipatanggap sa mamama- 
yang Amerikano ang katotohanan 
ng nagpapatuloy na tuwirang oku- 
pasyon ng mga tropang Amerikano 
sa Iraq at Afghanistan, at ang na- 
kikitang posibleng pagkaimbwelto 
ng US sa iba pang mga digmaan sa 
iba't ibang panig ng daigdig sa 


Habang pinatataas ang kapasidad ng mga espesyal na 
pwersang makilos, patuloy na pinauunlad ng US ang mga 
gamit-militar at sandata na nakatuon sa posibleng regular 

na pakikipaglaban pa rin sa...malalaking estado na 
katunggali at hindi lubusang kontrolado ng US. 


12 


hinaharap, pinalalaganap ngayon 
ng DOD ang sinasabing "mahaha- 
bang digma" ng US. 

Puspusang isinusulong ng gub- 
yernong Bush ang "Proyekto para 
sa Isang Bagong Siglo ng Amerika" 
(Project for a New American Cen- 
tury) na kinatatampukan ng arma- 
dong agresyon at okupasyon ng 
mga nagsasariling bansa. Ito ang 
estratehiyang dati nang itinutulak 
ng mga ultra-Kanang elemento ng 
US bilang pangunahing paraan ng 
paglalatag ng imperyalistang hege- 
monya ng US sa buong mundo. 

Tampok sa pinakahuling QDR 
ang sumusunod na layunin ng rehi- 
meng Bush at ng kanyang ultra- 
Kanang pangkatin para sa arma- 
dong pwersa ng US: paggapi sa 
mga kalabang bansa at "mga pwer- 
sa ng insureksyon," mga "teroris- 
tang pwersa" at iba pang "pwer- 
sang di estado": pagkontra sa mga 
sandatang nukleyar, biological at 
kemikal ng mga kalabang bansa; 
pagsisikap na pigilan ang paglakas 
at ekspansyon ng impluwensya at 
kapangyarihan ng malalaking inde- 
pendyenteng bansa tulad ng China, 
Russia at India: at paghihigpit sa 
loob ng US sa ngalan ng "pagta- 
tanggol sa sariling bayan." 

Sa apat na layuning ito, nagdi- 
riin ang QDR sa una, ang paggapi 
sa mga kalabang estado at "pwer- 
sang di estado." Katulad ng 2001 
QDR, lahat ng ito'y iniuugnay ng 
QDR sa "gera kontra-terorismo" na 
nagsangkalan sa mga teroristang 
atake noong Setyembre 11, 2001. 


Pagdiriin sa special operations 
Sinusubukan ng pinakabagong 
QDR na lumayo sa dating estratehi- 
ya na nagdiriin sa paggamit ng 
mga kumbensyunal na sandata tu- 
lad ng mga tangke, eroplano, barko 
at mga missile laban sa mga kala- 
bang estado. Sa halip, nais nitong 
magpaunlad sa mga di kumbensyu- 


ANG BAYAN Marso 21, 2006 


SA IBAYONG DAGAT KP 


nal at di direktang pamamaraan 
ang militar ng US sa paggapi sa 
"terorismo" at pagpapasaklaw ng 
kapangyarihan nito. Ito diumano 
ang kailangan ng US para sa mara- 
ming direkta (hayag) at higit na 
mas marami pang di-direktang 
(lihim) operasyon na isasagawa ng 
mga pangkat kumando ng Special 
Operations Forces sa iba't ibang 
bansa. Kinatatampukan din ito ng 
reconnaissance at unmanned survei- 
[lance (paniniktik gamit ang mga 
high-tech na instrumento sa halip 
na tao), pagpapalawak ng sandata- 
hang nabal para tuhugin ang mga 
ito, kasabay ang pagsasagawa ng 
maraming bira mula sa himpapa- 
wid. 

Ang Special Operations Forces 
ng iba't ibang yunit ng US Armed 
Forces (tulad ng Delta Force at Navy 
SEALs) ay magsisilbing panguna- 
hing pwersa sa "matagalang dig- 
ma." Ang mga ito ang ginagamit ng 
US sa "gera laban sa terorismo" 
upang makatipon ng mga datos pa- 
niktik, maglunsad ng mga lihim na 
armadong aksyon at magsanay ng 
mga lokal na mersenaryong hukbo. 

Sa nakaraang apat na taon, du- 
mami na nang halos 81% ang mga 
operasyon ng Special Operations 
Forces ng US. Sa ilalim ng bagong 
QDR, pararamihin pa ang mga ito 
nang 33%. Bahagi nito ang pagbu- 
buo ng bagong kumand para sa 
Special Operations Forces ng US 
Marines na mangangailangan ng 
2,600 bagong tropa at karagdagang 
pang 3,500 para ituon sa psycholo- 
gical operations at "civil affairs." 

Para maisagawa ang mga ito 
nang kahit sabay-sabay sa isang 
dosena o mahigit pang bansa, pla- 
no ng US na palakihin pa nang 15% 
ang sandatahang pwersa nito at 
magdagdag ng kaakibat na halaga 
sa badyet militar. 

May plano ring magbaklas ng 
ilang baseng militar na nakatutok 


ANG BAYAN Marso 21, 2006 


sa dating Soviet Union, magtayo 
ng iba't ibang tipo ng mga base 
militar sa mas maraming kaibigang 
bansa, at bigyang-diin ang kakaya- 
hang mabilis na makapagdeploy ng 
mga armadong pwersa saan mang 
sulok ng mundo. 

Palalakasin din ang panganga- 
lap ng human at signal intelligence. 
Magpaparami ng mga espiya sa 
loob kapwa ng mga kaibigan at ka- 
labang bansa. Magtatayo ng isang 
sentrong paniktik na nakabase sa 
NATO. Magpapalakas ng kapasidad 
at saklaw ng kanilang mga radar sa 
kalawakan at papalawakin ang glo- 
bal information grid (isang lihim na 
pandaigdigang lambat para sa pa- 
ngangalap, pagtitipon at pagpapa- 
abot ng mga impormasyon sa mga 
kinakailangang yunit). Gayundin, 
itinutulak ng QDR ang pagpapaun- 
lad ng kakayahan ng mga tropang 
paniktik ng US sa pamamagitan ng 
pagsasanay sa mga sundalo sa iba't 
ibang mga lenggwahe, tulad ng 
Arabic at Chinese. 

Naghanay din ang QDR ng mga 
karagdagang armas na high-tech at 
espesyalisado para sa Special Ope- 
rations Forces. Kabilang sa mga ito 


ang pagbili ng ilandaang un- 
manned surveillance aircraft (ero- 
planong paniktik na walang piloto) 
at pagbubuo ng isang buong plo- 
tang nabal sa ilalim ng Special 
Operations Forces ng US Air Force. 
Ang mga bagong gamit-militar at 
armas ay inaasahang magpapaunlad 
sa pleksibilidad at kakayahan ng US 
Armed Forces na manghimasok sa 
iba't ibang bahagi ng mundo. 
Habang pinatataas ang kapasi- 
dad ng mga espesyal na pwersang 
makilos, patuloy na pinauunlad ng 
US ang mga gamit-militar at san- 
data na nakatuon sa posibleng re- 
gular na pakikipaglaban pa rin sa 
China at iba pang malalaking esta- 
do na katunggali at hindi lubusang 
kontrolado ng US. Inirerekomenda 
rin ng QDR ang pagdoble ng mga 
barkong pandigma sa Pacific Ocean 
sa susunod ng apat na taon bilang 
pansuporta sa mga tropang naka- 
pusisyon na roon at magsisilbi na 
ring babala at paghahanda sa anu- 
mang aksyon ng China. Pabor na 
pabor din naman ang mga planong 
ito sa mga dambuhalang kumpan- 
yang gumagawa ng armas para sa 
gubyerno ng US. ABI 


1.5 milyon nagrali laban sa bagong 
patakaran sa paggawa sa France 


mabot sa 1.5 milyong kabataan at manggagawa ang humugos sa 

lansangan sa iba't ibang lunsod ng France nitong Marso 18 upang 
tutulan ang anti-manggagawa at anti-kabataang First Employment 
Contract (CPE). Mahigit 300,000 ang lumahok sa lunsod ng Paris at 
daan-daang libo pa sa mahigit 10 iba pang syudad. Umabot na sa 
300 ang inaresto ng mga pulis sa loob lamang ng isang linggo. 

Ang CPE ay bagong patakaran sa paggawa na magbibigay sa mga 
kapitalista ng kapangyarihang basta na lang tanggalin ang mga 
manggagawang wala pang 26 na taong gulang sa loob ng unang da- 
lawang taon nila sa trabaho. Iginigiit ni Prime Minister Dominique 
de Villepin na ito ang solusyon sa malaking problema ng disempleyo 
sa bansa. Ang France ang isa sa mga bansa sa Europe na binabagabag 
ng mataas na tantos ng disempleyo. Umaabot sa 23% ng mga kaba- 


taan ang walang trabaho. 


ABI 


13 


KP SA IBAYONG DAGAT 
Lumalawak ang ligalig sa China 


ula nang tahakin ng China 
M landas ng kapitalistang 

panunumbalik noong 1976, 
muling nabuhay ang mga salot na 
mabisa nang nagapi ng demokrati- 
kong rebolusyon ng bayan noong 
1949 at nailibing na sana nang ma- 
simulan ang sosyalistang konstruk- 
syon noong 1956. 

Kinakaharap ng masang anak- 
pawis sa China ang napakalulub- 
hang problemang sosyo-ekonomi- 
ko: malawakang disempleyo, sahod 
na pantawid-gutom lamang, mata- 
rik na implasyon, mabibigat na bu- 
wis, burukratikong korapsyon, ma- 
taas na tantos ng usura, kawalan 
ng tirahan, pagtutulak ng droga, 
pamamalimos, prostitusyon ng ka- 
babaihan at kabataan at pagpatay 
sa mga sanggol na babae. 

Matapos ang halos 30 taon ng 
panunumbalik ng kapitalismo, tumi- 
tingkad muli ang pagkakahati ng 
China sa nagsasamantala at pinag- 
sasamantalahang mga uri. Habang 
may iilang nakapagpapalago ng ka- 
nilang kayamanan, ang napakala- 
king mayorya ng mamamayan ay du- 
maranas ng pagdarahop at pasakit. 

Tuluy-tuloy na lumalala ang 
panlipunang ligalig sa buong China. 
Noong 1989, niyanig ang mahigit 
80 lunsod ng mga pag-aalsang 
magsasaka at welga bunsod ng mga 
kapitalistang "reporma." Pagsapit 
ng 2003, tatlong milyong mamama- 
yan ang nasangkot sa 58,000 iba't 
ibang uri ng pag-aalsa. Nagkaroon 
naman ng 74,000 kaguluhan sa 
publiko noong 2004, ayon mismo 
sa mga ulat ng gubyerno. Noong 
2005, umabot sa 87,000 ang mga 
pag-aalsa at protestang masa. 

Mayorya ng mga ito ay laban sa 
korapsyon sa gubyerno at iligal na 
pangungumpiska ng mga lupain. 
Inamin na mismo ni Premier Wen 


14 


Jiabao na ang problema sa lupa ay 
isa sa pinakatampok na mga usa- 
ping kinakaharap ng mamamayang 
Tsino ngayon at siyang nagbubun- 
sod ng malawakang mga pag-aalsa 
sa kanayunan. Tuluy-tuloy na sumi- 
siklab ang mga ispontanyong pag- 
aalsa kahit pa gamitin ng gubyer- 
nong China ang matindi at madu- 
gong panunupil. 

Isa sa mga tampok na 
pag-aalsa ang naganap 
noong Disyembre 
2005 sa timog Chi- 
na kung saan di 
bababa sa 20 


katao ang 
minasa- 

ker ng 

puli- JN Na 
sya. NAINO 
Mahigit 50 7 ẸỌ 


ryo ang nawa- 
wala matapos 
ang pamamaril. 
Noong nag- “^ 
daang Enero sa 
Panlong, pusod ~ 
ng industriya sa 
katimugan ng Chi- a 
na, napatay ng mga 
pwersang panseguridad 
ng estado ang isang 13 taong gu- 
lang na batang babae at mahigit 60 
katao ang nasugatan nang marahas 
na buwagin ang hanay ng mga nag- 
poprotesta. Galit na galit ang ma- 
mamayan ng Panlong nang ibenta 
ng gubyerno ang kanilang mga 
lupain sa mga pribadong kumpanya 
para tayuan ng mga pabrika ng ke- 
mikal at tela. Pumayag sila noong 
una na kunin ng gubyerno ang ka- 
nilang lupa nang sabihing gagami- 
tin iyon sa konstruksyon ng super- 
highway na mag-uugnay ng kani- 


IL Ny 
LANNS 
NS PAD 
y 


W A, Na, y j 
| P No) 


lang lugar sa lunsod ng Zhuhai sa 
pambansang kabisera ng Beijing. 
Hindi lamang mga magsasaka 
sa kanayunan ang lumalahok sa 
pag-aalsa. Dumarami na ring mang- 
gagawang disgustado sa kanilang 
kaapihan ang naglulunsad ng iba't 
ibang porma ng protesta. Isa sa 
mga pinakamatingkad na halimba- 
wa ang mga pag-aalsang mangga- 
gawa sa Daqing, ang itinuturing na 
modelo ng sosyalistang industriali- 
sasyon sa China nang nabubuhay 
pa si Kasamang Mao Zedong. 
Isang disyerto ang 
nag Daqing sa prubin- 
tt al sya ng Heilong- 
“23 jiang nang unang 
pasukin ng mga 
manggagawa 


Ne 


Y 


N noong 1958. 

» Y D Sa pa- 
ma- 

YAN N magi- 

tan 


f ng kanilang lu- 
bos na pagmama- 
hal sa uri at bayan 
at komunistang de- 
wa dikasyon, naging 
- mapanlikha, mapa- 
maraan at episyente 
ang mga manggagawa 
sa pagtatayo ng mina ng 

langis at pagsusuplay ng mahigit 
67% ng pangangailangan ng China. 
Kaya naman sila'y nagsilbing 
inspirasyon sa buong China. Ipina- 
nawagan ni Mao Zedong noong 
1964 na: "Sa industriya, matuto sa 
Daqing." Pero nabaligtad ang lahat 
ng ito mula nang maging rebisyu- 
nista ang namumunong partido at 
gubyerno ng China. Mula sa pag- 
aari ng mga manggagawa, ang Pe- 
troChina na nagmamay-ari ng kum- 
panya sa Daqing ay pag-aari na 
ngayon ng mga kapitalista. Isa na 


h 


ANG BAYAN Marso 21, 2006 


SA IBAYONG DAGAT KP 


itong "modelo ng korporatisasyon" 
kung saan nangingibabaw ang in- 
teres ng mga kumprador kaysa mga 
manggagawa at mamamayan. 

Lumaganap ang malalang korap- 
syon ng mga namamahalang kum- 
prador, ang naglalakihang sweldo, 
maluluhong pribilehiyo at iba pang 
pagpapakasasa at paglulustay nila 
sa mga aset ng kumpanya. Lubhang 
nagtaasan ang mga gastos sa opera- 
syon at nagkandalugi-lugi ang kum- 
panya. Ang pinagbalingan ng bin- 
tang ay ang mga manggagawa. Mula 
noong 1999, mahigit 90,000 sa 
300,000 manggagawa na ang pinag- 
tatanggal sa Daqing. Ayon sa isang 
nasisanteng manggagawa sa Da- 
qing, "Pinatalsik tayo ng mga nasa 
itaas para mabiyayaan ang sarili ng 
mga taunang bonus na katumbas ng 
kikitain natin nang habambuhay." 

Ang mga segurong pangkalusu- 
gan at iba pang mahahalagang be- 
nepisyo ng natitira pang mga mang- 
gagawa sa Daging ay pinagtatang- 
gal din. Itinigil ang subsidyo ng 
kumpanya sa air-conditioning (pag- 
papalamig sa mga tirahan nila sa 
kalagayang napakainit na disyerto 
ang kinalulugaran nito) at sobrang 
tinipid na rin ang iba pang gastos 
para sa kalusugan at kaginhawahan 
ng mga manggagawa habang nasa 
trabaho. Ilang taong humihiling ng 
negosasyon ang mga manggagawa, 
pero nagbibingi-bingihan ang mga 
namamahala mula sa kumprador na 
manedyer hanggang sa mga pinuno 
ng gubyerno sa China. 

Sumiklab noong 2002 ang mala- 
laking kilos-protesta ng mga mang- 
gagawa sa Daqing at buong China. 
Umabot sa 50,000 manggagawa ng 
Daging ang lumahok sa tatlong- 
buwang welga sa hilagang sila- 
ngang China na nilahukan din ng 
30,000 mula sa mga industriya ng 
metal at iba pang industriya sa 
kalapit na syudad ng Liaoyang. Sa 
unang pagkakataon mula nang mag- 


ANG BAYAN Marso 21, 2006 


hari ang mga rebisyunista, nakapag- 
giit ang isang unyon ng mga mang- 
gagawa ng kasarinlan sa kapitalis- 
tang estado. Binasag din nito ang 
rebisyunistang patakaran na pigilin 
ang ugnayan at koordinasyon sa 
pakikibaka ng mga manggagawa sa 
iba't ibang unyon at industriya. 

Ang pagkilos sa Daqing ay nau- 
ulit sa iba't ibang panig ng China. 
Sa kabila ng paggamit ng mga pulis 
ng kamay na bakal laban sa mga 
nagpoprotesta at pagbibilanggo sa 
mga namumuno sa welga ay lalong 
lumakas ang mga protesta. Hindi 
natinag ang pakikibaka ng mga 
manggagawa sa Liaoyang Ferroal- 
loy Factory noong 2002. Sinuporta- 
han ito ng 30,000 manggagawa 
mula sa anim pang industriya sa 
syudad. Umabot sa anim na buwan 
ang mga protesta na bumatikos sa 
korapsyon ng mga manedyer at 
lokal na pamahalaang bayan. 

Noon ding 2002, nagmartsa 
ang ilampung libong nasisanteng 
manggagawa sa mga minahan ng 
karbon, planta ng semento, bakal 
at petrokemikal sa kalapit na lun- 
sod ng Fushun. Marami sa kanila ay 
dating nagtatrabaho sa Tiger Plat- 
form Coal Mine kung saan 24,000 
sa 30,000 manggagawa ang sine- 
sante kapalit ng halagang katum- 
bas ng kanilang taon ng serbisyo. 

Upang hindi maobliga ang es- 
tado at mga kapitalista na magbi- 
gay ng suporta sa mga walang tra- 
baho, alinsunod sa isang labing pa- 
takarang sosyalista, tinatawag 
ngayong xiagang o "natanggal su- 
balit hindi upisyal na nawalan ng 
empleyo" ang mga sinisisanteng 
manggagawa. Dati rito ay obligado 
ang pagawaan na bigyan ng ala- 
wans na $30 hanggang 555 bawat 
buwan ang mga tinanggal sa traba- 
ho hangga't wala silang nakikitang 
bagong hanapbuhay. Ngayon, 
isang buong halaga na lamang ang 
ibinibigay sa mga manggagawa 


pagkatanggal sa kanila. 

Sa Fushun, tumanggap lamang 
ng $4,400 ang mga minerong 20 
taong nagtrabaho sa kumpanya 
(mababa pa sa P35 kada araw na 
serbisyo). Sa China ngayon, humi- 
git-kumulang dalawang taon la- 
mang ang itatagal ng gayong hala- 
ga kahit para lamang sa mga pina- 
kasaligang pangangailangan para 
mabuhay ang isang tao. 

Ang militanteng mga pagkilos 
ng mga manggagawa sa mga sen- 
trong industriyal sa China ay tanda 
ng kanilang laganap na pagtutol sa 
mga pang-aabuso at pagsasaman- 
talang kapitalista. Sa hanay ng 
proletaryado, ang mga manggaga- 
wa sa mga kumpanyang dating 
pag-aari ng estado ang pinakagalit 
dahil sila ang pangunahing tinata- 
maan ng mga tanggalan bunga ng 
mga pagkalugi, pagsasara at priba- 
tisasyon ng mga industriya. Tuwi- 
rang saksi sila kung papaanong 
inaagaw ng burgesya ang pinagta- 
trabahuhan nilang mga empresang 
pag-aari ng buong publiko. Laga- 
nap din ang galit sa hanay ng mga 
manggagawa sa lumalawak na pri- 
badong sektor, laluna't ang kani- 
lang lakas-paggawa ay kapitalis- 
tang kalakal na at madali na silang 
sisantehin anumang oras. 

Kalat-kalat pa at ispontanyo 
ang katangian ng mga pag-aalsang 
magsasaka at manggagawang na- 
gaganap ngayon sa China dahil sa 
kawalan ng tunay na partido komu- 
nistang magtataguyod sa interes 
ng proletaryado at iba pang anak- 
pawis at mamumuno sa kanilang 
mga paglaban. Darating ang pana- 
hon na muling magbabangon ang 
uring manggagawa sa China, mag- 
oorganisa ng kanilang hanay at 
magpapatalsik sa burgesyang uma- 
gaw sa liderato ng Chinese Commu- 
nist Party at ng sosyalistang esta- 
do at bumawi sa mga tagumpay ng 
masang anakpawis. ABI 


15 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


TAN 


Taon XXXVII Blg. 6 
Marso 21, 2006 
www. philippinerevolution.org 


Paigtingin ang armadong pakikibaka! 


ahigpit na hinihingi sa la- 
Mi ng mga Pulang kuman- 
der at mandirigma ng Ba- 


gong Hukbong Bayan (BHB) at mga 
kadre at kasapi ng Partido Komu- 
nista ng Pilipinas (PKP) na ubos- 
kayang paigtingin ang rebolusyo- 
naryong armadong pakikibaka. Ito 
ang nararapat gawin ng BHB bilang 
tugon sa malawak na panawagang 
puksain ang pasistang halimaw sa 
Malakanyang, pasiglahin ang hayag 
at rebolusyonaryong kilusang masa 
at isulong ang digmang bayan tu- 
ngo sa susunod na subyugto ng es- 
tratehikong depensiba. 

Alinsunod sa atas ng Komite 
Sentral, ipinananawagan ng Partido 
sa lahat ng Pulang kumander at 
mandirigma ng BHB na patatagin 
ang determinasyon na panghawa- 
kan ang malakas na bwelo ng mga 
taktikal na opensiba. 

Ituluy-tuloy ang serye ng mga 
taktikal na opensiba na sinimulan 
noong Setyembre 2005 na siyang 
pinakalaganap, pinakamasinsin at 
pinakasustinido mula noong 1992. 
Higitan pa natin ang dami at dalas 
ng mga nailunsad na taktikal na 
opensiba at ang bilang ng sanda- 
tang nasamsam. Ibayo pa nating 
itaas ang kasanayan ng mga Pulang 
mandirigma, lalong patatagin ang 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


Pasistang halimaw 


kanilang militansya at palakasin 
ang diwang palaban ng mamama- 
yan. 

Ang bwelong ito ng mga takti- 
kal na opensiba ng BHB ay malinaw 
na nagpapatunay na hinog ang 
mga kalagayang obhetibo at suhe- 
tibo para sa pagpapaigting ng pa- 
kikidigmang gerilya. Napakainam 
ng kasalukuyang kalagayan at na- 
kahihigit pa sa ilang aspeto kung 
ihahambing sa unang hati ng deka- 
dang 1980 nang makamit ang ma- 
laking pagsikad ng armadong paki- 
kibaka. 

Labis ang kabangisan ng pasis- 
tang halimaw sa Malakanyang. Su- 


Walang habas 


na pamamaslan 
PAHINA 3 p g 


PAHINA 6 


ETA By 


guang mga pangil ni Gloria Arroyo, 
lubhang mahina at batbat ng sakit 
ang kanyang rehimen. Wala pang 
kapantay ang lalim ng sosyo-eko- 
nomikong krisis na kinatatampukan 
ng laganap na kagutuman, matin- 
ding kasalatan, kabang-yamang 
walang laman, giba-gibang indus- 
triya at agrikultura at mas mataas 
na antas ng disempleyo. 

Ang pangunahing mga arma- 
dong instrumento ni Arroyo ay ni- 
yayanig ng masidhing internal na 
alitan. Ang kontra-rebolusyonar- 
yong digmang Bantay Laya mula 
2001 ay bigo sa paggapi sa arma- 


Lumalawak ang ligalig 
sa China 


PAHINA 14 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


